HUDUBAR JUMAA 


11/06/1443 H 


BATARWAR BABBAN MALAMI DAKTA 
ABDULMUHSIN 
DAN MUHAMMAD ALKASIM 


LIMAMI KUMA MAI HUDUBAA 
MASALLACIN ANNABI MAI DARAJA 


TAKEN HUDUBAR: 


Shiriyar Annabi Yabo Da Amincin Allah Su Tabbate 
A Gare Shi Gameda Kanan Yara Da Matasa 


ee a-alqasim.com #Ivlalojo, FavvaidAlQasim 


2 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN 
ALLAH SU TABBATA A GARE SHI GAMEDA 
KANAN YARA DA MATASA 

Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga 
Allah, muna gode maSa, kuma muna neman 
taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma 
muna neman tsarinSa daga sharrin kawunanmu da 
kuma zunubban ayukkanmu. Duk vvanda Allah ya 
shiryar dashi babu mai batar dashi, kuma wanda 
duk Ya batar babu mai shiryar dashi. Kuma ina 
shaidawa babu abin bautawata da gaskiya sai 
Allah Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina 
shaidawa Annabi Muhammad bawanSa ne kuma 
manzonSa ne, Allah yayı dadin yabo a gare shi da 
iyalansa da sahabbansa, kuma yayi dadin aminci, 
aminci mai yawa. 

Bayan haka: 

Kuji tsoron Allah -Ya ku bayin Allah- 
Hakikanin jin tsoro, kuma ku zama a fadake dashi 
cikin boyenku da ganawarku. 

Ya ku musulmai: 

Allah madaukaki ya sanya wani Karfi tsakanin 
rauni biyu a cikin rayuvva, wannan Karfi shine 
ginshiki a cikin rayuwa, kuma ana cin ribarsa a 
lahira, kuma shekarun samarta sune Karfin dake 
biyo bayan rauni, a cikinsu ne ruruwar azama take, 


a-alqasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 3 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


da kuma daukakuwar himma, amfaninsu a cikin 
tsawon zamuna mai yawa ne, Mutanen Ibrahim - 
aminci ya tabbata a gare shi- sukace gameda shi: 
M-155...5.. 

«Munji wani saurayi yana ambatonsu, ana 
kiransa ibrahim» (Suratul Anbiya: 601, kuma ya 
fada gameda Yahya -aminci ya tabbata a gare shi-: 

İYY tab s) dita SM ok gb 

«Kuma mun bashi fahimtar littafi da aiki da 
hukunce-hukuncensa alhali yana Karamin yaro» 
ESuratu daha: 121, Ibnu Katheer Allah ya jikansa 
yace: «watau: fahimta, da ilimi, da dagevva, da 
azama, da fuskantar alheri, da duKufa kansa, da yin 
Kokari cikinsa, alhali yana karami, mai Karancin 
shekarup. 

Kuma Allah madaukaki yace gameda 
mutanen kogo: 

DU ayə KAA AO (32 gö Gə öp 

«Lallai su samari ne da sukayi imanı da 
Ubangijinsu, kuma muka Kara musu shiriya» 
İsuratul kahfi: 131, Ibnu katheer Allah ya jikansa 
yace: «Allah madaukaki ya ambaci cewa su samari 
ne: da sune matasa, kuma sune sukafi karbar 
gaskiya, kuma sukafi bin tafarki sama da dattawa, 
don hakane ya kasance mafi yawan masu amsama 


a-algasim.com 


4 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


Allah da manzonSa matasa ne». 

Kuma daga cikin bakwai din da Allah zai 
sakasu cikin inuwarSa ranar tashin Alkiyama: 
«Matashin da ya taso cikin biyayya ga Allah» 
(Bukhari da muslim suka ruvvaito shi). 

Kuma tarihin Annabinmu muhammad —yabo 
da amincin Allah su tabbata a gare shi- tare da 
Kananan sahabbai da matasansu shine mafi girman 
tarihi, ya KanKan da kai garesu, kuma ya zauna tare 
dasu, kuma ya ziyarcesu, kuma ya ilmantar dasu, 
ya daga himmominsu, sai al'umma mafi girma ta 
fito daga cikinsu. 

Yana daga KanKan da kansa -yabo da aminci 
su tabbata a gareshi-: «idan ya wuce wasu Kananan 
yara yana yi musu sallama» (Muslim ya ruwaito 
shi). 

Ibnu Baddal -Allah ya jikansa- yace: 
«Sallamar Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi ga kananan yara, yana gada 
cikin halayensa masu daraja, da ladabınsa 
madaukaki, da kankan da kansay». 

Kuma ya kasance mai tsananin kwadayi ne 
kan koyar dasu, Jundub dan Abdullahi —Allah 
yarda dashi- ya ce: «Mun kasance tare da Manzon 
Allah —yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- alhali mu samari ne masu jin Karfi — watau: 


a-algasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 5 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


mun kusa balaga-, sai muka koyi imani kafin mu 
koyi Algur'ani, sa'annan sai muka koyi Algur'ani 
sai muka Kara samun imani dashi» (Ibnu majah ya 
ruwaito shi). 

Kuma ya kasance yana dasa akida a zukatansu, 
Ibnu Abbas -Allah ya yarda dasu- ya ce: «Na 
kasance a bayan Annabi -yabo da amincin Allah 
su tabbata a gare shi- wata rana, sai yace: Ya kai 
yaro, lallai ni zan koyar da kai wasu kalmomi, 
ka kiyaye Allah Zai kiyayeka, ka kiyaye Allah 
zaka same Shi a gabanka, idan zaka ka roka, to 
ka roki Allah, kuma idan zaka ka nemi 
taimako, to ka nemi taimakon Allah... Har 
zuwa Karshen Hadisin, (At-tirmizi ne ya ruwaito 
shi). 

Kuma yana tausasawa wajen koyar dasu, ta 
hanyar nau'antar da hanyoyinsa, wani lokaci yakan 
kama hannuwansu, Mu'azu -Allah yarda dashi- ya 
ce: Manzon Allah —yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- ya kama hannuna wani lokaci, 
sai yace: «Lallai ni ina sonka, sai mu'azu yace: 
kuma nima wallahi ina sonka, Yace: shin bazan 
koya maka wasu kalmomi ba, da zaka rinka 
fadarsu a bayan kowace sallarka, yace: eh, 
Yace: kace Allahumma A"inni ala zikrika wa 
shukrika wa husni ibadatika» (Bukhari ya 


a-algasim.com 


6 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


ruwaito shi a cikin al-adabul mufrad), wani 
lokacin yana dora tafukansu tsakanin tafukansa, 
Ibnu Mas'ud Allah ya yarda dashi ya ce: «Manzon 
Allah -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ya koyar dani —alhali tafi na yana tsakanin 
tafukansa- Tahiya, kamar yadda yake koyar dani 
sura daga Algur'ani» (Bukhari da Muslim suka 
ruwaito shi), wani lokacin yakan kama kafadunsu, 
Abdullahi dan Umar -Allah ya yarda dasu- ya ce: 
«Manzon Allah —yabo da amincin Allah su tabbata 
a gare shi- ya kama kafadata, sai yace: Ka 
kasance a cikin duniya kamar kai bako ne, ko 
kuma mai Ketare hanya» (Bukhari ya ruwaito 
shi). 

Kuma saboda tausasawarsa wajen koyarwa 
sun kasance suna zuwa wurinsa, suna ce masa ka 
koyar damu, Ibnu Mas'ud -Allah ya yarda dashi- 
yace: «Nace ya manzon Allah ka koyar dani daga 
wannan zancen —watau: daga Algur'ani, sai ya 
shafa kaina yace: lallai kai yaro ne abin a 
koyarwa» (Ahmad ya ruwatto shi) sai ya kasance 
daya daga cikin makarantan wannan al"umma. 

Kuma yana hakuri wajen koyar dasu, Jabir - 
Allah ya yarda dashi- ya ce: cManzon Allah —yabo 
da amincin Allah su tabbata a gare shi- ya kasance 
yana koyar damu addu"ar neman zabi cikin 


a-alqasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 7 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


al"amura, kamar yadda yake koyar damu surah 
daga Algur'ani» (Bukhari ya ruwaito shi). 

Kuma yana daga sanya Kaunarsa a zukatansu 
da yakeyi, ya kasance yana goya su a baya idan ya 
hau abin hawansa tare da cewa manyan sahabbai 
suna nan, «Sai ya goya Usamatu -Allah yarda 
dashi- kan abin hawa- daga Arfa zuwa Muzdalifa, 
sannan ya goya Fadlu dan Abbas daga Muzdalifa 
zuwa mina» (Bukhari da Muslim suka ruwaito 
shi). 

Kuma ya kasance yana kwadaitar dasu kan 
Ibada, Ya cema Abdullahi dan Umar -Allah ya 
yarda dasu -alhali shi a wannan lokacin yana yaro- 
: «Abdullahi mutum ne abin madallah dashi, da 
dai ya kasance yana sallah cikin dare!, sai 
Abdullahi ya kasance, bayan haka baya bacci daga 
dare sai dan kadan» (Bukhari da Muslim suka 
ruwaito shi). 

Kuma ya kasance yana fuskantar dasu da mafi 
taushin bayani, yace ma Khuraimunil Asadi -Allah 
ya yarda dashi-: «Kai mutum ne abin madallah 
da kai, ya Khuraimu, da ba don wasu dabi'u 
biyu tattare dakai ba, Nace menene su ya 
manzon Allah? Yace: jan kwarjallenka, da 
sassautar da gashinka» (Ahmad ya ruwatto shi). 

Kuma ya kasance yana tausasa masu, kuma 


a-algasim.com 


8 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


yana tambayar su gameda iyalansu, Malik dan 
Huvvairith -Allah ya yarda dashi- ya ce: «Munzo 
wajen Annabi —yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi- alhali mu muna yan matasa- watau: 
matasa- wadanda suke tsarakun juna, sai muka 
zauna a gurinsa kwana Ashirin, sai ya gane muna 
shaukin iyalanmu, sai ya tambayemu wa muka 
bari don kula ryalanmu, sai muka bashi labari, - 
kuma shi ya kasance mai tausayi ne mai jin Kai- 
sai ya ce: Ku koma zuwa ga iyalanku: ku koyar 
dasu kuma ku umarcesu, kuyi sallah kamar 
yadda kuka ganni ina yin sallah» (Bukhari da 
Muslim suka ruwaitto shi). 

Kuma Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- alhali shine babban mutum ne, 
ya kasance yana ma yara ba a, Mahmudu dan Ar- 
rabi'u -Allah ya yarda dashi- ya ce: «Na kiyaye 
lokacin da Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- yayı wata gumtsa ya fesata a 
fuskata, alhali ina dan shekara biyar, watau:- 
Annabi —yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ya shigar da ruwa cikin bakinsa, sai ya fitar 
dashi a kan fuskar yaron, ta fuskar wasa» 
(Bukhari da Muslim suka ruvvaito shi). 

Banda haka ma, ya kan tambayesu gameda 
tsuntsayensu, kuma yana masu alkunya don 


a-alqasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 9 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


tausasa masu, Anas -Allah yarda dashi- ya ce: 
«Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ya kasance yana cudanya damu, har yana 
fadama wani dan'uwa na Karami, Ya baban 
Umair! Mai ya faru da Nugair- tsuntsu ne dan 
karami-?» (Bukhari da Muslim suka ruwaitto shi). 
Ibnu baddal -Allah ya jikansa- yace: «Ya kasance - 
yabo da aminci su tabbata a gare shi- yana zolayar 
yara kuma yana masu wasa, domin ayi koyi dashi 
cikin haka, cikin zolayarsa ga yara akwai sassauto 
da rai wajen Kankan da kai, da kore girman kai 
daga gareta». 

Kuma ya kasance yana rike su a tare dashi da 
hannunsa har zuwa gidansa, domin ciyar dasu, 
Jabir dan Abdullahi —Allah ya yarda dashi- yace: 
«Manzon Allah —yabo da amincin Allah su tabbata 
a gare shi- ya rike hanuna wata rana izuwa 
gidansa, sai ya fito masa da wasu gutsuts-tsirin 
biride watau: karyayyun gurasa» (Muslim ya 
ruwaito shi). 

Kuma idan suka shigo gidan yana masu izini 
da sauraron maganar da akeyi a gidansa, Ibnu 
Mas'ud -Allah ya yarda dashi- ya ce: Manzon 
Allah -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ya ce min: «Izininka a gurina, shine a dage 
labule, -watau: idan kaga labulen kofa dage, to 


a-algasim.com 


10 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


ka shigo ba tare da an baka izini-, kuma ka 
saurari zancen boye na —watau- sirrina- har sai 
na haneka —watau: gameda shigowa» (Muslim 
ya ruwaito shi). 

Kuma ya kasance yana ci tare dasu, yana koya 
musu ladduban abinci, Umar dan Abi salamah 
Allah yarda dasu- ya ce: «Na kasance Karkashin 
kulawar Manzon Allah -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- watau: Renonsa- kuma hannuna 
ya kasance yana zamewa a cikin akushi —watau: 
Yana yawo acikin akushin yana kaivva dukkan 
bangarorinsa-, sai yace min: Ya kai yaro! Ka 
ambaci sunan Allah, kuma kaci da damanka, 
kuma kaci daga gabanka» (Bukhari da Muslim 
suka ruwaito shi). 

Kuma yana amsa  gayyatar Kananan 
sahabbansa da kuma matasansu, Abdullahi dan 
Busr Al-mözini -Allah ya yarda dasu- yace: 
«Mahaifina ya aikeni zuwa ga Manzon Allah - 
yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi-, 
domin gayyatarsa zuvva cin abinci, sai ya taho tare 
dani, a yayin da na kusa zuwa gida sai nayi sauri, 
sai na sanar da mahaifa na, sai suka fito suka tari 
Manzon Allah -yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare Shi-, kuma sukayi maraba dashi» (Ahmad ya 
ruwaito shi). 


a-algasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 11 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


Idan labarin rashin lafiyar daya daga cikin 
Kananan sahabbansa ya iso gareshi yana zuwa 
dubashi, Zaidu dan Arkam -Allah yarda dashi- ya 
ce: «Wani ciwon ido ya sameni, sai Annabi -yabo 
da amincin Allah su tabbata a gare shi- yazo duba 
ni» (Ahmad ya ruwatto shi). 

Kuma ya kasance -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- yana lura da hankaltar kowane 
daya daga cikinsu sai ya fuskantar dashi da abinda 
zai amfani kansa da al'ummarsa, Yayinda ya 
tunkaro -yabo da aminci su tabbata a gare shi- 
garin Madina, yaga zaidu dan thabit -Allah yarda 
dashi- alhali shi yana Kasa da shekaru goma sha 
biyar, ya iya rubutu, sai ya sanya shi daga 
marubuta wahayi, kuma ya hangi basira tattare 
dashi sai ya nemi koyan yaren yahudawa daga 
gare shi, domin ya fassara masa abinda ake 
rubutawa a harshensu, Zaidu -Allah ya yarda 
dashi- ya ce: «Sai na koyi rubutunsu dominsa, 
kwana sha biyar bata wuce min ba, har sai da na 
kware acikinsa, sai na kasance ina karanta masa 
rubuce-rubucensu idan suka rubuto gare shi, kuma 
ina bada amsa a madadinsa idan zai rubuta» 
(Ahmad ya ruwatto shi). 

Kuma ya kwadaitar da Kananan sahabbansa 
Kan koyon littafin Allah, sai yace: «Ku koyi 


a-algasim.com 


12 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


Algur'ani daga mutum hudu: daga dan Ummi 
Abdin —watau: Ibnu Mas'ud-, da kuma Mu'azu 
dan Jabal, da kuma Ubayyu dan Ka'ab, da 
kuma Salim maulan Abu Huzaifa» (Bukhari da 
Muslim suka ruwaitto shi). 

Kuma ya kasance yana yabonsu, kuma yana 
bayyana matsayinsu, ya saurari karatun Salim 
maulan Abu Huzaifa -Allah ya yarda dashi- alhali 
yana yaro karami, mai dadin murya da karatun 
Algur'ani, sai yace: «godiya ta tabbata ga Allah 
wanda ya sanya irin wannan cikin al"umma 
ta!» (Ibnu Majah ya ruwatto shi). 

Kuma Yaga fahimta tattare da Mu'azu -Allah 
ya yarda dashi-, sai yace: «Mafi saninsu ga halal 
da haram mu'azu dan Jabal» (Ahmad ya 
ruwaito shi). 

Kuma ya kasance yana bayyana soyayyarsa ga 
Kananan sahabbansa da kuma matasansu, kuma 
yana furta musu hakan, domin ya bayyana 
matsayinsu a gurinsa garesu da kuma wasunsu, 
Yace gameda Zaidu dan Haritha -Allah ya yarda 
dashi-: «Hakika yana daga mafiya soyuwar 
mutane gareni, kuma lallai wannan ma —watau 
dansa Usamatu- yana daga mafiya soyuwar 
mutane gareni bayansa» (Bukhari da Muslim 
suka ruvvaito shi). 


a-algasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 13 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


Kuma ya ga yaran mutanen madina da 
matansu sun taho, sai yace: «Allah ya sani cewa; 
ku dinnan kuna daga mafiya soyuwar mutane 
gareni» (Bukhari da Muslim suka ruwatto shi). 

Kuma ya kasance yana addu'a ga Kananan 
sahabbai na alheran duniya da lahira, saboda sonsu 
da karramasu, Ibnu Abbas -Allah yarda dasu- ya 
ce: «Manzon Allah -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi-, ya jawo ni gare shi, sai yace: 
Ya Allah ka sanar dashi littafi (Bukhari ya 
ruwaito shi), kuma yayi Addu'a ga Anas -Allah 
yarda dashi- da fadinsa: «Ya Allah ka yawaita 
dukiyarsa da yayansa, kayi masa albarka 
cikinsu» (Bukhari daMuslim suka ruwatto shi). 

Kuma ya kasance yana kebancesu da wasu 
sirrika banda wasunsu, saboda aminta dasu, -Anas 
Allah yarda dashi- ya ce: «Annabin Allah -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- ya sirranta 
wani sirri gareni, har yanzu ban ba wani labarinsu 
ba, kuma hakika Ummu  Sulaim-itace 
mahaifiyarsa- ta tambaye ni gameda shi, ban bata 
labarinsa ba» (Bukhari da Muslim suka ruwaito 
shi). 

Kuma ya kasance yana basu amanar manyan 
al'amura, ya shugabantar da Attab dan Asid -Allah 
ya yarda dashi- ga garin Makkah, sai ya gudanar 


a-algasim.com 


14 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


taron hallı, kuma ya jagoranci musulmai haji, 
shekara ta takwas, alhali shi yana Kasa da shekara 
ashirin. 

Kuma mafi yawan wanda suka ruwaito hadisin 
Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- bayan Abu huraira -Allah ya yarda dashi- 
mutum biyar ne cikin Kanan sahabbai: Anas, da 
Jabir, da Ibnu Abbas, da Ibnu Umar, da Aisha - 
Allah yarda dasu-, dukkansu suna daga Kananan 
sahabbai. 

Kuma wanda yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi ya kasance yana shawartar 
Kananansu a cikin abinda ya kebance shi na 
al"amura masu girma, domin a lokacin da akayi 
Kazafi ga Nana Aisha- ya tura zuwa ga Aliyyu dan 
Abi Dalib, da Usamatu dan Zaidu -Allah ya yarda 
dasu- a yayında wahayi yayi jinkiri yana shawartar 
su. (Bukhari da Muslim suka ruwatto shi). 

Kuma a majalisarsa yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi yana darajtasu kuma yana 
daukaka sha'aninsu, tare da cewa manyan sahabbai 
suna nan: «An kawoma Manzon Allah -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- abin sha, sai 
ya sha daga gareshi, kuma a dama dashi akwai 
wani yaro, a hagun dashi kuma akwai dattawa, sai 
yacema yaron: Shin zaka bani izini in fara ba 


a-algasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 15 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


wadannan?, sai yaron yace: A'a wallahi! Bazan 
fifita wani ba da rabona daga gareka, sai Manzon 
Allah -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ya dora shi —watau: ya azashi kan hannunsa» 
(Bukhari da Muslim suka ruwatto shi). 

Kuma wanda yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi ya kasance yana ganin girman 
musiba idan ta sami yara da matasa, Anas dan 
Malik -Allah yarda dashi- ya ce: «Wasu matasa 
daga mutanen madina mutum saba'in ana ce masu 
makaranta, sun kasance suna zama a cikin 
masallaci, sai Annabi ya aike su baki daya, sai aka 
kashesu a wurin da ake kira rijiyar ma'unah, sai 
Manzon Allah yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi yayi addu'a kan makasansu har tsawon 
kwana goma sha biyar a cikin sallar safiya» 
(Ahmad ya ruwatto shi, asalinsa hadisin yana cikin 
Bukhari da Muslim). 

Kuma mafi yawan wanda musuluncinsu ya 
gabata, kuma suka taimaiki Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- a farkon 
al'amarinsa, shekarunsu tsakanin takwas ne zuwa 
shekara sha uku, kamar Aliyyu da Dalha, da 
Azzubair -Allah ya yarda dasu-. 

Kuma a yayinda Kuraishawa suka himmatu da 
fitar da Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata 


a-algasim.com 


16 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


a gare shi- daga garin Makkah, Al'ansar sunzo 
daga Madinah, kuma rabinsu duk yara ne, sai 
sukayi masa mubaya'a a wurin Al"aqabah har sau 
biyu. 

Kuma vvanda yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi ya aika yaro matashi zuwa garin 
madina —a gabönin yin hijirarsa, yana koyama 
mutanen garin Algur'ani, kuma yana fahimtar dasu 
addini, Mus'ab dan Umair -Allah ya yarda dashi-, 
sai ya sauka wurin matashi irinsa As'ad dan 
Zurarah sai ya bashi masauki. 

Yayin da Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- yayi azamar yin hijira ya 
umarci Aliyyu dan Abi dalıb Allah ya yarda dashi 
alhali yana matashi ne, daya zauna a gida 
maimakon yin hijira, har sai ya gabatarwa ya ma 
mutane hakkokinsu da ke hannun Manzon Allah - 
yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi-. 

Kuma a hanyar hijirarsa yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi yara da matasa sun 
Karfafeshi, Abdullahi dan Abubakar -Allah ya 
yarda dasu-, ya kasance yana zuwa masa alhali 
yana cikin kogo tareda abokinsa, yana kawo 
labarin mutanen Makkah zuvva garesu, Aisha - 
Allah ya yarda da ita- ta ce: «Alhali shi yaro ne 
matashi, mai saurin fahimta da daukar abinda yaji- 


a-algasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 17 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


watau: Mai basira ne mai saurin fahimta» (Bukhari 
ya ruvvaito shi), kuma Asma'u -Allah ya yarda da 
ita- ta kasance budurwa ce Karama tana daukar 
abinci da abin sha zuwa garesu. 

Yayinda ya isa garin Madinah yaran garin sun 
tareshi suna masu farin ciki dashi, Al-bara'u -Allah 
ya yarda dashi- ya ce: «Kuma yara da masu hidima 
suka rarrabu kan hanya, suna daga murya: Ya 
muhammadu ya manzon Allah, ya muhammadu ya 
Manzon Allah» (Muslim ya ruwatto shi). 

Kuma yayinda -yabo da aminci su tabbata a 
gare shi- ya tabbata a cikin Madinah, Sahabban 
Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- sunyi ta hijira daga Makkah zuwa Madinah 
alhali sun kasance matasa ne, Anas -Allah ya 
yarda dashi- ya ce: «Annabi yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- ya gabato watau: 
Madinah-, babu mai furfura —watau: Wanda 
gashinsa yayi fari- cikin sahabbansa, banda 
Abubakar» (Bukhari ya ruwaitto shi). 

Kuma a yakin Badar Annabi -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- ya horar da sahabbansa 
zuwa yaki, Ibnu Abbas -Allah ya yarda dasu- ya 
ce: «Sai matasa sukayi ta rige-rige zuwa gare shi» 
(Ibnu Hibban ya ruwaito shi), kuma a ranar 
Hunain matasan sahabbai sun fita babu makami. 


a-algasim.com 


18 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


Kuma kafin mutuwarsa -yabo da aminci su 
tabbata a gare shi- ya hada wata runduna mai 
girma domin yakar Rumawa a kasar Sham, ya 
shugabantar masu da Usamatu dan Zaidu -Allah ya 
yarda dashi-, shekarunsa sha bakwai da haihuwa. 

Saboda mu'amalar Annabi -yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi- ta daban ga yara suka 
soshi so mai yawa, ya kasance idan ya dawo daga 
tafiya suna fitowa don tararsa, As-sa'ib -Allah ya 
yarda dashi- ya ce: «Na fito tare da yara muna 
tarar Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi- zuwa Saniyyatul wadai —kafar 
bankwana- a dawowarsa daga yakin Tabuka» 
(Bukhari ya ruwaito shi), Kuma sun kasance suna 
kwana tare da Annabi -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi- a cikin gidansa, Rabie'atu dan 
Ka'ab Al-aslami -Allah ya yarda dashi- ya ce: «Na 
kasance ina kwana tare da Manzon Allah -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi-, sai na kawo 
masa abin alwalarsa da abin bukatarsa, sai yace 
min: Ka roka, sai nace: Ina rokan abotakarka cikin 
Aljanna» (Muslim ya ruwatto shi). 

Kuma idan sukayi barci cikin gidansa dayansu 
yakan dora kansa gurin kan Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- a kan 
matashinsa, «Ibnu Abbas -Allah ya yarda dasu- ya 


a-algasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 19 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


kwana a wani dare a wurin Nana Maimuna uwar 
muminai —kuma ita innarsa ce-, ya ce: sai na 
kwanta bisa fadin matashin, Manzon Allah -yabo 
da amincin Allah su tabbata a gare shi- kuma ya 
kwanta da iyalinsa bisa tsawonsa»(Bukhari da 
Muslim suka ruvvaito shi). 

Bayan Haka Ya Ku Musulmai: 

Duk sanda dabi'un masu girma suka daukaka 
suna KanKan da kai ga Kananan yara, yaro an 
dabi'antar dashi ga son wanda ya kusanto shi kuma 
yake koyar dashi, kuma riskarsa a hadda da 
fahimta ya kan iya dara na manya, kuma Addinin 
musulunci ya dace da dabi'arsu suna sonsa suna 
son laddubansa da shari'o'insa, da kuma shiriyar 
Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- tasowarsu kanta, kuma rainasu da kawar da 
kai daga garesu baya dacewa da halayyar masu 
hankali. 

Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 
göl aşdı dr Azı OS oa azə Il dı Jian q S SE Ah 
MAN ayal USA £3) 

«Lallai hakika koyi mai kyau ya kasance gareku 
acikin alamarin Manzon Allah, ga wanda ya 
kasance yana Kaunar Allah da kuma ranar Karshe, 


kuma ya ambaa Allah dayavva? İsuratul Ahzab: 211. 
Allah ya min Albarka tare daku cikin Alqur"anı 


a-alqasim.com 


20 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


mai girma. 


a-algasim.com 


SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 21 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


HUDUBA TA BIYU 

Dukkan yabo sun tabbata ga Allah kan 
kyautatawarsa, kuma godiya ta tabbata a gare Shi 
akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
shi kadai bashida abokin tarayya don girmamawa 
ga al"amarinSa, kuma ina shaidawa Annabinmu 
Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa ne, 
yabon Allah ya tabbata gareshi da iyalansa da 
sahabbansa, kuma yayi aminci, aminci mai 
Karuvva. 


Ya ku Musulmai: 

Shiriyar Manzon Allah -yabo da amincin Allah 
su tabbata a gare shi- itace mafi cikar shiriya, 
kuma hanyarsa itace mafi kamalar hanya, kuma 
mu"amalarsa itace mafi daukakar mu"amala, yaran 
yau sune abin burin al"umma, kuma ginshikinta, 
wanda ya nufi alkairi ga masu tasovva to ya lazimci 
shiriyar Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata 
a gare shi- wajen mu'amalarsa garesu, kuma da 
kulawarsa ne yabo da aminci su tabbata a gare shi 
da Kananan sahabbansa da matasansu ilimi ya 
koma zuvva garesu, al"umma ta amfana dasu, kuma 
na daga datarvvar Allah ga yara samuvvar wani 
malamı garesu da zai ke koya musu Addininsu, 


a-alqasim.com 


22 SHIRIYAR ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA 
A GARE SHI GAMEDA KANAN YARA DA MATASA 


kuma ya ladabtar dasu da dabi'un Annabawa - 
aminci ya tabbata garesu-, kuma yana kan 
majibantansu suyi KoKarin samar musu da hakan. 

Sannan ku sani lallai Allah ya umarce ku da 
yin salati da sallama ga Annabinsa... 


a-algasim.com 


M (Y 


“ izə fər (YY ( 
iə ah 1 ( 


( diglugall asili Gosjio , 


ee a-alqasim.com #IvJaloja) FavvaidAlQasim 


